
Ang mga Panalanagin at 
Bibigkasin sa Pagdarasal 



Isinalln sa Filipino- Tagalog 
Nl 

Ahmed John Naga Salik 


jlSii 







jlTit 

S- 

j 

^jjlju 4_*Ulj 


: 4^- 


y 


^Ly£? L>rlj OL?r Jl«^l 

Ang mga Panalangin at 
Bibigkasin sa Pagdarasal 

Isinaun sa Wikang Filipino- Tagalog 
Ni 

Ahmad John Naga Salik 



> 11 T l Oji-'J' v 1 j°. ^y 



I s-LS' A-JpjJl tiiAil <L^« 

_J6> trr j*>bjl - 5*>Lfl3' jlTil 

^ WxH ‘ ^ > *\ 
<m .-^rsv -t -x dioj 

(£__j]UxJ' i*lib (jAJ') 
(j*^ - j^ 4 ) 0 j^r t 4 «PiSl' ^ 

ol jjJ' — J 

utrhaiv r>T^rc5jia 

urr/notv £_uu.vi 
■m .Mr^v -t -x vibij 




Una: Ang mga pambungad na panalangin: 

Pumili ng alinman sa mga sumusonod bilang 

pambungad na panalangin sa bawat Salah, Pagsalit- 
Salitin ang mga panalangin tuwing mag-aalay ng 
Salaah. 

^ ijjdll jj d->APl> U £ Af-U p ' 

s-VlVj i—Ajill (3>i ^LpUa?” 

stjj • ijj'j jjii'j 

1- AUahumma baa'ed bayni wabayna khatayaya 

kama baa'adta baynal masriqui wal-magribi, 
Allahumma naqqini min khataayaya kama 

yunaqqath thaubol abyado min ad danas, 

Allahummag silni min khataayaya bil maae wath 
thalji wal baradi. 

Ang kahulugan: 

O Allah, ilayo Mo ako sa aking mga kasalanan 
katulad ng paglayo Mo ng silangan sa kanluran, O 
Allah, linisin Mo ang aking kasalanan katulad ng 
pagkalinis ng pitting damit inula sa karumihan, O 
Allah hugasan Mo ang aking mga kasalanan ng 
tubig, yelo at malamig. 

^Jor Jujj dk -1 iljUj ^-U£j -r 

®'jj) 

2- Subhaanakal Allahumma wabihamdika watabaa- 
rakas muka vvataala jadduka walaailaha gayruka. 
Ang kahulugan: 

Luwalhatiin at purihin Ka O Allah, purihin ang 
Ngalan Mo at dakilain ang Iyong kataasan, at 
walang diyos maliban sa Iyo. 

U' Uj WL-^ JUll — f 

^ ^ ^ J ^ ili^ J dJ J d| j ■ 1 1 /j i A 

V' *)> dUil cji . jyJLdi JA biJ o ja\ dUJb J aJ dL d 

^ d-d yS'A d—Ulj c~>' cd-ji 



cji *^j i— j jjii' ji i*j <oj U . —? * 

; Ojl 1 ^ Zm* j .i £j l^wyW 0-4 **lj ^ ‘ 1 

j 4Jl> ui t t^Ji_!i viJiuJ-) <d£" t 4Xy» wj 4-L—J 

aijj) 4«L!) 't j y'j yi*^-* 1 ' c~Jl*ij c*S*jLj tdlJj 

3-Wajjahto wajhiya lillaji fataras samaawati wal- 
arda hanifan musliman wamaa ana minal 
mushrikin inna salad wanusoki wa mahyaaya 
wamamaad lillahi rabbil aalamin laa sarikalaho wa 
bijaalika umirto wa 

ana minal muslimin. Allahumma antal malik 
laailaha ilia anta, anta rabbi wa anaa abduka, 
jalamto nafsi wa'tarafto bi jambi fagfirli junoobi 
jamian innaho laa yagfiroj jonoba ilia anta wahdini 
liahsanil ahlaak la yahdi liahsaniha ilia anta wasrif 
anni sayyi-iha la yasrifo anni sayyi-iha ilia anta, 
labbayka wasa'daika, walkhaira kulloho bivadaika 
was sharra laysa ilayka, ana bika wa ilayka, 
tabaarakta wa taalayta astagfiruka wa atubo ilayka 
Ang kahulugan: 

Matuwid kong ihaliarap ang aking mukha sa Allah, 
ang lumikha ng mga Langit at Lupa, Hindi ako 
kabilang sa mga nagbihigay katambal sa Allah, 
katunayan, ang aking dasal at pagsamba, buhay at 
kamatayan, ay tanging sa Allah lamang, ang 
panginoon ng mga daigdig, wala siyang katambal at 
ito ang pinag-uutos sa akin, at kabilang ako sa mga 
Muslim, O Allah, Ikaw ang Hari walang ibang diyos 
maliban sa lyo, Ikaw ang Panginoon ko at ako'y 
atipin Mo, Nagkasala ako at inaamin ko ito, kaya't 
patawarin Mo ako sa lahat ng aking kasalanan, 
sapagkat walang makapagpapatawad sa akin maliban 
sa lyo, Ituro Mo sa akin ang magandang asal, at 
walang makapagtuturo nito sa akin maliban sa lyo, 
Ilayo Mo sa akin ang masama nito at walang 
makapaglalayo nito sa akin maliban sa lyo, 


4 



Nanampalataya ako at tinatanggap ko na lahat ng 
mabuti ay nasa kamay Mo, ang masama ay hindi sa 
Iyo, Ako'y para sa Iyo at nagsusumamo sa Iyo, 
Dakilain ang Iyong kataasan, patawarin Mo ako sa 
lahat ng aking kasalanan. 

4-j \ji\S" UJ iiiLP > _»'> Jt e- t 

s-LiJ ijjjt iibl tiLil; tji -1 ^ja <tj li {j-i 

aljj) « 

2 -Allahumma rabba Jabarael wa Mikael wa Israfil 
faatiras samawaati wal-arda aalimal gaybi was 
shahaadati anta tahkumo bayna ibaadika fima 
kaano fiihi yahtalifoon,ihdini limahtulifa fihi 
minalhaqqi bi idhnika innaka tahdi man tashao ila 
siratin mustaqim. 

Ang kahulugan: 

O Allah, namahala kay Guiabarael, Mikaeel at 
Israafeel, lumikha ng mga Langit at Lupa, Ang 
nakababatid ng lihim at nakasasaksi nito, Ikaw ang 
huhusga sa anumang hidwaan ng mga alipin Mo, 
Ituro Mo sa akin kung saan ang katotohanan sa 
Iyong pahintolot sapagkat Ikaw lamang ang 
makapatnubay sa tuwid na landas ayon sa 
kagustohan Mo. 

Pangalawa: Mga Panalangin habang nakayuko. 

j£\ ji U*Ai ( Jbx,-* " 

‘Subhaana rabbiyal azeem’ Tatlong ulit o higit pa. 
Ang kahulogan: 

Kaluwalhatian sa aking Panginoon, Ang Dakila. 

( ^ j'-d' j ij'a y) 3 jj " 

Ang kahulugan: 

“Kaluwalhatian sa aking Panginoon, at kapurihan sa 
Kanya , ang Dakila. ” 


5 



O dikaya 'y dugtongan ng: 

" J ypi (^Ui d-u*j dj ^ dubv-o " 

“ Subhaanakal Allahumma rabbana wa bihamdika 
Allahummagfirli. ” 

Ang kaltulugan: 

Kaluwalhatian sa Iyo O Allah na anting Panginoon 
at kapurihan sa Iyo, O Allah, Nawa'y patawar in Mo 
ako. 

At bigkasin ang: 

Uj J -t * 1 

“ Subbohon Quddooson rabbul-malaikati warrooh” 
A/?« Kaltulugan: 

“ Kaluwalhatian at Kataasan sa aking Dakilang 
Panginoon, namamahala sa mga Anghel at 
namamahala kay Gabriel." 

At bigkasin ang: 

dJ C-«ld dij C~d djj J >di ' 

“ Allahumma laka raka'ato wa bika amanto wa 
laka aslamto hashaa laka sam'ey wa bsariye wa 
mukhye wa a/.miye wa asabye.” 

Ang kaltulugan: 

“O Allah, Nagpapakuntbaba ako sa Iyo, 
Nananampalataya ako sa Iyo, Suntusoko ako sa Iyo, 
nagpapakuntbaba sa Iyo ang aking pandinig, 
paningin, pag-iisip, at ang katawan. ” 

At basahin ang: 

y j 

“ Subhaana zil-/abarooti wal malakooti wal- 
kibriyaac wal azamah.” 

Ang kahulugan: 

“ Kaluwalhatian at Kataasan sa aking Dakilang 
Panginoon. 


6 



Pangatlo; Ang mga bibigkasin habang tumatayo 
mula sa pag-yuko: 

"juJ-i dDj \nj dU bj " jf "dj-i dUj \nj " 

“ Rabbana wa lakal hamd” “ Rabbana lakal- 
hamd” “Allahumma rabbana walakal-hamd” 

Ang kahulugan: 

“ Panginoon namin ang Papuri ay sumasa Iyo” 

“ O Allah, ang Papuri ay sumasa Iyo. ” 

Ang lahat na ito ay nabanggit sa Sahih Bukhariye 
at Muslim, at maaaring pagsalit-salitin ang mga ito 
sa bawat pagtayo mula sa Ruko. 

O dikaya'y dagdagan ng: 

O'jla — Jl s-Jj) <U4 LJp dllj dj " 

tUir'j J*' ‘ j* C. * . A U U sJ-«j 

li C—bc-l li ^iU lXS- dll LAS'j id*)' J\3 U 

(jt-d.v= sljj ) dL* li ^dj 

“ Rabbana wa lakal-hamdo hamdan kathiran 
tayyiban mubaarakan fiihi mil-ossamawaati wal-rdi 
wa mil-o maabaynahuma, wa mil-o maashi'ta min 
shaiin baadaho, ahlos thanae wal majdi, ahaqqu 
maa qaalahul abdo, wa kullona laka abdun, laa 
mania lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wla 
yanfao zal-zaddo minkal zadd.” 

Ang kahulugan: 

“ Panginoon namin sa Iyo ang kataas-taasan at 
karangalan, sakop niya ang mga Langit at Lupa at 
ang pagitan nito, Sakop din niya ang lahat ng bagay 
sa kabila nito, ang Kataasan at Karangalan ay sa Iyo 
lamang, kaming lahat ay alipin Mo, walang 
makapagpipigil sa anumang Ipagkaloob Mo, at 
walang makapagbibigay sa anumang Ipagkait Mo, 
walang magagawa ang may Kakayahan sa Iyong 
Kapangyarihan. 


7 



Pang-apat: Ang Panalangin habang nasa Sujud - 
Pagpapatirapa.: 

j,j jbv' " j' j' ~ ((*^*** 4 4 'jj) " tJj 

jdaJlJ i? - ' J J —>) #'jj ” O j. J ^ gii 

( v/W'j 

“ Subbhana rabbiyal A'laa ” 

Tatlong ulit o tiigit pa 
“ Subhana rabbil A'alaa wa bihamdihi ” 

Ang kaltulugan: 

“ Kaluwalhatian sa aking Panginoon ang Katas- 
taasan. ” 

“ Kaluwalhatian sa aking Panginoon, ang katas- 
taasan at Kapuriltan. ” 

s'JJ ) "J —- " : J 1 —* tl —* 

(♦J —J d> 

At maaring dagdagan ng: “ Subhanaka Allahumma 
wa bihamdika Allahummag firli ” 

Ang kaltulugan: 

“ Kaluwalhatian O Allah at Kapuriltan, O Allah 
nawa'y patawarin Mo ako. ” 

o'jj ) jjJ'j aSo*>U.' yj j jfijAs " 

“ Subbuhon Quddoson rabbulmalaikati war-rooh ” 
kahulogan: 

Kaluwalhatian, Kataas-taasan, ang namamahala sa 
mga Anghel at kay Gabrel. 

ijlJ jji flljj ) " iUiuJ'j 

“ Subhaana zil-zabrooti wal-malakoot wal- 
kibriyaae wal-azamah ” 

Ang Kahulugan: 

“ Kaluwalhatian sa a king Panginoon ang May 
Kakayahan, Kaharian at Kataas-taasan. ” 

bL» il> j tibiliUUij ilb>w iJUsy iyP' " 

ibbi Af’ C—ji US" iblf- 5-Ui 
8 



“ Allahumma inni auzu biridhaaka min sahatika wa 
bimaafaatika min uqoobaa tika wa auzubika minka 
iaa ahsaa thanaa an alaika kama athnaita alaa 
nafsika” 

Ang Kahulugan: 

O Allah Ako'y nagpapakupkop sa Iyong habag mula 
sa Iyong poot, sa Iyong Kapatawaran mula sa Iyong 
Kaparusahan, at Ako'y nagpapakupkop sa Iyo, Hindi 
ko kayang tuklasin ang la It at ng iyong kapurihan 
katulad ng iyong pagpuri sa Iyong sarili. ” 

si jj) " * sa f-\ _j siji j aJjrj AJs J jifc' " 

“ Allahummag firli zambi kullaho diqqaho wa 
zallaho wa awwalaho wa akhiraho wa alaaniyata ho 
wa sirraho.” 

Ang Kahulugan: 

O Allah, Nawa'y pa tana r in Mo ako sa lahat ng aking 
kasalanan, mafiit man o malaki, noon man o ngayun 
lantad man o lihim. ” 

Aar 1 Jpj aaU- ^ 7 ) viil " 

(i^L^ 41 

“ Allhumma laka sajadto wa bika ainanto, sajada 
wajhiva lilladhi khalaqaho wa sawwaraho wa saqqa 
sam'aho wa basaraho, tabaa rakallaho ahsanol 
haaliqin.” 

Ang Kahulugan: 

Nagpatirapa ang aking mukha sa Kanya na lumikha, 
at Itumobog dito, at nagbigay dito ng pandinig , 
paningin. Kaluwalhatian sa Allah, ang pinaka- 
mainam sa mga taga-paglikha. ” 

Panglima: Ang mga Panalangin habang nakaupo sa 
pagitan ng dalawang ( sujod) pagpapatirapa. 

( y) ) "j _A’ /*■'' v 1 ; " 

Rabbigfirli, Rabbigfirli. 

Ang Kahulugan: 

“ Panginoon ko, nawa'y patawarin Mo ako, 
Panginoon ko, nawa 'y patawarin Mo ako ” 


9 



( Jjb y\ Oljj ) " yUAl j j, >»l —It " 

. J>\ sijj ( ^j\j )&jA i jj ( 3 ) jjijj Jj 

“ Allahummag firli warham ne wa aafini wahdini 
warzuqni.” ( wajborni ) ( warfani) ” 

Ang kahulugan: 

Nana > patawarin Mo ako, at kahabagan, 
patnubayan, biyayaan, at pagalingin. ” 

Pang-anim: Ang mga Panalangin sa Tashah-hod. 

‘ ^y.j At S 3 -jj Igi UJs i ouJaJij 01 jLoi\j in ” 

ill VI 4J1 II Of < yJ~La}\ ill JU J*j Us ? *>UJl 

(*s*'j*! ,J* US' -U4 ^S j^Ul ( aJ j »JlS \Xo£ of ug_ii j 

US' JT -Ujt Js iJjb ,*$Ul 0_3- Ubi Jji JT ^L_ej 

( Ubt 1 ^s- ‘TjU 

* ^ 

“ Attahiyyato lillahi was salawaato wat-tayyibaato, 
assalamo alaika ayyuhan nabiyyo warahinatullahi 
wa barakaatoho, assalaa mo alaina wa alaa ibadil 
lahis salihiin, asshado an laailaha illal laho wahdaho 
la sharika laho, wa ashado anna Muhammadan 
abdoho wa rasuloho, allahumma sail! alaa 
Muhammad wa ala aali Muhammad, kama sallaita 
alaa Ibraahem wa ala aali Ibrahima innaka 
hameedon majeed, allahumma baarik ala 
Muhammad wa ala ali Muhammad kama baarakta 
ala Ibraahcema wala aali Ibraheema innaka 
hameedon majeed. 

Ang Kahulugan: 

Ang lahat ng pagdarasal at kabutihan at pagsamba 
ay nauukol lamang sa Allah, sumasaiyo nawa 
propeta ang kapayapaan at habag at ang ’ kanyang 
pagpapala, suma-amin nawa at sa mabubuting 
lingkod ng Allah ang kapayapaan, Ako'y sumasaksi 
na walang Diyos na dapat satnbahin maliban sa 
Allah, at Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo 
ng Allah, O, Allah itampok 

10 



Mo si Muhammad at tagasunod ni Muhammad, 
kagaya ng pagtampok Mo kay Ibrahim at tagasunod 
ni Ibarahim, Ikaw ang kapuri-puri, ang maluwalhati, 
O, Allah pagpalain Mo si Muhammad at tagasunod 
ni Muhammad Kagaya ng pagpapala Mo kay 
Ibrahim at taga sunod ni Ibrahim, Ikaw ay kapuri- 
puri ang maluwalhati. 

Pangpito: Mga Du'a pagkatapos ng tasshahud bago 
magsabi ng Assalamo Alaikom ( Taslim ) 

oulij ui' i ja) ja vtb ijt-i g,\ —1' 

* ^JL^j aljj * Jbr JJl ^ j** 

Allahumma inni aujubika min ajaabil qabri wa min 
fltnatil mahyaa walmamati wa min sham fitnatil 
maseehid dajjaal. 

Ang kahulugan: 

O, Allah, ako ay nagsusomamo sa Iyo na iligtas ako 
sa dusa ng Impiyerno, at sa dusa ng libingan, at sa 
pagsubok sa buhay at kamatayan at sa mapanlinlang 
na Masihid-dajjal. 

ja ijiiu> J ji *li C-if *ll! <— > yjJ' ji*i Uib C-Ui? (<4^1 

p}-~A j Oljj • '-*** ‘ ys*" j '} ‘ 

Allahumma inni zalamto nafsi zulman katheran 
walaa yagfirujjunooba ilia anta fagfirli magfiratan 
min indika war-hamni innaka antal gafooror 
raheem. 

Ang kahulogan: 

O, Allah nagkasala ako ng marami at walang 
makakapatawad sa aking mga kasalanan kundi Ikaw, 
nawa'y patawarin Mo ako at kahabagan, Ikaw ang 
Diyos na mapagpatawad at mahabagin. 

^.uii cJ 1 ’ ^a aj jJlp! cj' i aj cjUj o Uj u J, p-fUi 

oijj • oJ' D! 'll cjij 

Allahummagfirli maa qaddamto wa maa akharto 
wa maa asrafto wa maa anta a'lamo bihi minni, 


11 



antal muqaddimo wa antal-muakhiro laailaha ilia 
anta. 

Ang kahulugan: 

O, Allah, nawa'ay patawarin Mo ang aking mga 
kasalanan, noon at ngayon, lihim man at lantad, 
Nawa'y patawarin Mo ako sa aking mabigat na 
kasalanan, at sa aking kasalanang Ikaw lamang ang 
nakababatid, Ikaw ang Una at Huli, walang ibang 
diyos maliban sa Iyo. 

J^j' tj! ^ sy-' 1 j < u^- 1 j* ^ ‘ J^ 1 j* 'i-L; ijp' (j! 

filjj « y* C-Aj j jpi j LJjJl 4^9 yA ‘S jj iy>\ j jaaJI 

Allahumma inni aujubika minal bukhli wa 

aujubika minaljubni wa aujubika an uradda ilaa 
ardalil umori wa aujubika min fitnatid dunya wa 
aujobika min ajaabilqabri. 

Ang kahulogan: 

O, Allah, ako'y nag-papakupkop sa Iyo sa 
pagkakuripot, at ako'y nagpapakupkop sa Iyo sa 

pagkaduwag, at ako'y nagpapakupkop sa Iyo sa 

pagka-ulyanin, at ako'y nagsusomamo sa Iyo na 
iligtas ako sa dusa ng mundo, at ako'y 

nagpapakopkop sa Iyo sa kaparusahan sa libingan. 

JjlJ y\ oljj ( diJiU ii/'i J* ^1) 

Allahumma ainni ala jikrika wa shukrika wa husni 
ibaadatika. 

Ang kahulugan: 

O, Allah, tulungan Mo ako upang ilagi ka sa aking 
alaala, at tulungan Mo akong maging 
mapagpasalamat sa Iyo, at maging lubosan ang aking 
pagsamba sa Iyo. 

•ijb y) j «l jj « jlJl ya ijPlj iJrl iUL>t :y\ 


12 



Allahumma inni as-aluka al-jannata wa auzubika 
miann naara. 

Ang kahulugan: 

O, Allah, nawa'y ipagkaloob Mo sa akin ang Paraiso, 
at ako'y nagsusomamo sa Iyo na iligtas ako sa 
Impiyerno. 

Pangwalo: Mga panalanging ipinahihintulot 

pagkatapos ang Salaam. 

«!^ . f\£y\J JyJr\ I j b cSjU j CJ? 

Astagfirullah. 3 beses 

Allahumma antas salaam wa minkas salaam 
tabarakta yaa zaljalaali wl-ikraam. 

Ang kahulugan: 

Ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah , O, 
Dakilang Allah , Ikaw ang kapayapaan, at sa Iyo 
nagmula ang kapayapaan , Ikaw ang kataas-taasan , 
Dakila at Kapuri-purL 

v 4 Jj viXUj dJ t dJ i^L Jli ^ aJL,..,y J dill d___Jl 
01 j \ * jJr I JJr ' ' 3 ^ j li. j C-JaP' li 1—a ^ fli. 11 

~ J> ) ^jb^vJl 

Lailaha illal laho wahdaho laa sharika laho lahul- 
mulko walahul hanulo wa huwa alaa kulli shay in 
qadeer, Allahumma laa maania limaa a'taita walaa 
mu'tiva limaa mana'ta walaa yanfao zal jaddo 
minkal jad. 

Ang kahulugan: 

Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah , 
Siya ay nag-iisa , Siya ay walang katamhal, Sa Kanya 
lantang ang kataas-taasan , at kapangyarihan, Sa 
Kanya lamang ang pagpu-puri , Siya ang 
makapangyarihan sa lahat ng bagay, O, Allah 



walang makapagpipigil sa anumang Iyong 
ipagkaloob, at walang makapagbibigay sa anumang 
Iyong ipagkait, walang magagawa ang may 
kakayahan sa Iyong kapangyarihan. 

(,ja j juJ-1 <d j dull d iid vibj-i *sl 4 Jj >-j dll <d' 

dll Vj «dl .^-1 s.LjJI <0 j J .ifridl <d J 4^xdl d tdlb o*li J J *i! 

oljj * o£ £ j ^-dl d . .a l i d 

Lailaha illal laaho wahdaho laa shariika lahoo, 
lahulmulko wa lahulhamdo wa huwa alaa kulli 
shay-in qadeer, laa haula walaa quwwata ilia billah, 
lahunni'mato wa lahulfadhlo wlahutha naaol hasan, 
laailaha illal lahu muhlisiina lahud dina walaw 
karihal kaafiroon. 

Ang kahulugan: 

Walag diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, 
Siya ay nag-iisa, at Siya ay walang katambal, sa 
Kanya lamang ang kataas-taasan, kapangyarihan, at 
sa Kanya lamang ang mga pagpupuri at Siya ang 
makapangyarihan sa lahat ng bagay, Walang lakas o 
kapangyarihan maliban magmula sa Allah, Walang 
diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at wala 
kaming sinasamba hukod sa kanya, Ang tagumpay ay 
nagmumula lamang sa kanya, at ang biyaya ay 
nagmumula lamang sa Kanya, Ang lahat ng 
magandang pagpupuri ay sa Kanya lamang, Walang 
diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at kami 
ay nag-aalay ng taimtim na pagsamba sa Kanya, 
kahit na ito 'y kapootan ng mga dinanampalataya. 

iy TT ( j£\ dll ) by TT ( di 1 ) by (TT ) dll 

Subhaanal lah, 33 bcscs. Alhamdu lillah, 33 beses. 
Allaho Akbar, 33 beses. 

Ang kahulugan: 


14 



Maluwalhati ang Allah. Ang pagpupuri ay sa Allah 
lamang. Ang Allah ay Dahlia. 

At bigkasin ang: 

• jJ-ii ^ P3 aJj ki-Ull aJ iaJ SfcX^j All' 

(t - 1 —- 4 «’jj 

Lailaha illal laaho wahdahoo laa sharika laho, lahul 
mulko wa lahulhamdo wa huwa alaa kulli shay-in 
qadir. 

Tingnan ang kahulugan sa naunang pahina. 

At bigkasin ang: 

&jfi V t jS I aOll * ijfi TV All * 0 TT t Ail' * 

Subhanallah, 33 beses. Alhamdu lillah, 33 beses. 
Allahu Akbar, 34 beses. 

O di kaya'y: Subhanallah 10 beses, Alhamdu lillah, 
10 beses, Allaho Akbar, 10 beses. 

Tingnan ang kahulugan sa naunang pahina. 

At basahin ang Ayatul Kursi: 

** a '' 'y y 'll d —^ *1 aas \ 

_ Ji si jj • iJr' J y-i y a*aC { i; 

Allahu laa ilaaha ilia huwal hayyol qayyoom. 
Hanggang sa kataposan. 

Ang kahulugan: Allah, walang ibang diyos na dapat 
sambahin maliban sa Kanya, Ang laging Buhay, ang 
lubos sa kasaganaan. 

Hadith: Sinumang bumasa ng Ayatul kursi 
pagkatapos mag-alay ng itinakdang dasal ay walang 
makakahadlang sa kanya sa pagpasuk sa Paraiso 
kapag siya ay namatay. 

At basahin ang dalawang Muawwijatain: 

. jlijt iy\ Ji 


Qul Aujo birabbil falaq, 



Ang kahulugan: 

Ipahayag ako'y nagpapakupkup sa panginoon ng 
bukang liwayway. 

* JL-uJ'j jjia ja' aijj <■ a*A-^ JS* jO * *-jy ij£-l Jj 

Qul quju birabbin naas. 

Ang kahulugan: 

Ipahayag ako'y nagpapakupkup sa panginoon ng 
sangkatauhan. 

* A^"U j *13*' d'jj • j U jjj ^*3^ Uhip ^ ^U' 

Allahumma inni as-aluka ilman naafian wa rijqan 
taiban wa amalan mutaqabbalan. 

Ang kahulugan: 

O, Allah Ipagkaloob Mo sa akin ang makabubuting 
kaalaman, at magagandang kabutihan, at tanggapin 
ang aking mga nagawang kabutihan. 

At basahin ang: 

—o aljj • iiiLf- ^jj dJjlif’ ^3 yjj 

Rabbi qini ajaabaka yawma tub-atho ibaadaka. 

Ang kahulugan: 

Panginoon ko, iligtas Mo ako sa Iyong kaparusahan, 
sa araw ng pagbuliay-muli ng Iyong mga Alipin. 

. jjJ3 i JS" JA j -uj-1 <0 J dUll i] c 4j it ji aJ^-j aill a_!j V 

• j J-3*' j a'jj tCalj^ 

Laa ilaha illal laho wahdaho laa sharika laho lahol 
mulko wa lahui hamdo wa huwa alaa kulli shay-in 

qadeer. 10 beses 

Tingnan ang kahulugan sa naunang pahina. 


16 






J-jJL-t jr^4in. «,tl -1 

. A^jaLi-d. Ajj Q i _i f jJ j .A_Ul 



* Uj L^^Uij I a k ,4JL^S jb 4 j 
,_;^ a 1 ^ * j <i ..lj j Jn 4 1 mi 4 It jljULc ^Ljjl^j - Y 

, <Lt ji^ji 
- 4 4 ! i i i <iT l LjJLfeJ 1 s .jp\j ^ In) 1 j '* - Y 

^Lui j\$ tjrt + \tu ftTi 4 j r j-i -£ 

- ■i.m > .» 1 ^ JfljBlt £LL*aj Lo 

* ytafiSJLJ jLuC 


AJJl £*-l*jJ I A - J >JL|I i 

S jj^aIi fejLJbfcJt j jLijVij jUJ 

jj i Mir fcjUty 4 >***jJ>£ji^jfam MVT 1 ^y>J! - * 01 tA A 
iT^\A 0 \iT<mt*.JijU* 

4j Ua L ^ >fl 4udl ^ i rt^T l v Wt>i jJl AS I / AYt^^juLi* 

The Cooperative Office for Call & Guidance 
to Communities at Western Diraa ti 

P.O.Box: 154488 - flivadh 11736 - Tel:4391942 - Fax:439l85l 


















